SAMEININGIN. 

Mánaðarrit til stuðnings kirkju og kristindómi íslend - 
inga, gejið út af Hinu ev. lút. kirkjufélagi 
íslendinga í Vestrheimi. 


SEXTÁNDI ÁRGANGR: 

Jfcir* 1001—-Jftbr. 1002. 


RITSTJÖRI 

JÓN BJARNASON. 


ötgáfonefnd: 

Jón Bjarnason, Friðrik J. Bergmann, Ólafr S. Þorgeirsson, 
Björn B. Jónsson, N. Steingrímr Þorláksson. 


AÁTIISriSriIF'IEG- 

prentuð í prentsmiðju lögbergs. 




f 


III. 


E FNI: 


Langafastan . 

Ut í heiminn. 

Símon Pétr afleystr. Prédikan eftir ritst. ,,Sam.“ . 

Þjónustusemin. Préd. eftir séra Björn B. Jónsson. 

Bandaríkja-forsetinn skotinn. Niðrlagsþáttr úr prédikan eftir ritst. 

,,Sam. “. 

A bœnadegi. Préd. eftir séra Björn B. Jónsson. Brot. 

Klettr aldanna. 


Jesús í Getsemane (,,Að hugsa sér þaS“). Sálmr eftir séra Valdemar 

Briem . 

Páskasálmr (,,Nú hljómar fjörðum frá“) eftir sama.. 

Vonarhlátr hins trúaða (,,Syngið lofkvæði"). Eftir Hjálmar Jónsson 

i,Sjóinn lífsins sœkjum vér“. Sálmr eftir séra V. Br. 

,,Þú vildir trúa fús og feginn“. Sálmr eftir sama. 

Bœn um endrfœðing (,,AUt, sem fyrir augun ber“). Eftir ónefndan 

höfund. 

Hinir þrír vitringar úr austrlöndum (,,Fríð er himins festing blá“). 

Eftir Grundtvig. Þýðing Steingríms Thorsteinssonar. 

Jólaljóð (,,Þá dundu styrjar hretin hörð“) eftir Sigurð J. Jóhannesson 
Vegr krossins (,,Viltu fylgja frelsaranum"). Sálmr eftir séra V. Br.. 


Hin ,,hærri kritík (J. Bj.). 

Nokkur orð um ferminguna. Eftir séra N. Steingrím Þorláksson .... 
Biblíufrœðin nýja (II,III). Eftir séra Björn B.Jónsson. 13-15,26-30, 

Kirkjuþingið á Gimli. 

Ein af nútíðar-kreddunum kirkjulegu (,,Þrándr í Götu“). 

Kvittan. 

Mikilsvert framfaraspor á menntavegi Vestr-Islendinga. 

Bandalagsþingið . 

Sunnudagsskólinn.. 

Sunnudagsskólamálið (,,Þrándr í Götu“) . • 

Menntun. Eftir séra Friðrik J. Bergmann .. 

Kritíkin í Danmörk. Eftir Sigrbjörn A. Gíslason . 

Nokkrar menntamála-bendingar. Eftir séra Jón J. Clemens. 

Trúarsamtalsfundir. Helganin. 

Vestr að Kyrrahafi (I, II). Eftir séra Björn B. Jónsson .. .133—141, 

,,Kennarinn“ með ,,Sameiningunni“. 

Vitnisburðr, sem Lúter gefr músíkinni . 

Hvað vitum vér um farað þann, sem gjörði Israelsmenn að þrælum? 

Eftir dr. A. H. Sa^me. 17 °—174> 


BlS. 

2—4 
18—25 

33—4 6 
81—90 

iog —iii 
153—155 
178—183 

1—2 

17—18 

49—52 

65— 66 
97—98 

129— 130 
145—148 

152— J 53 

177—178 

4—9 

9—13 

55—63 

66— 79 
76—80 
90—96 

98—100 
101—104 
104—106 
106—109 
113—119 
120—122 
122—126 

130— 13 3 

161—169 
141—144 
148—^152 

183—187 
































IV. 

Kritíkin . 187-180 


Dalarósir (úr The Sky Pilot eftir Ralph Connor).. 30—32 

Læknirinn deyjandi (A Doctor ofthe Old School eftir Ian Maclaren)... 52—55 

,,Island nm aldamótin“ (F. J. B.). 4 g_48 

Biblíuþýðingin nýja. g 5 _g 4 

Kirkjuþingstíðindi. II2 

Barna-sálmabók (J. H.). I5g _ l6o 

Ljóðmæli Hannesar S. Blöndals. jg 0 

,,Hugleiðingar um aldamótin" (Þ. Th.)... Igo _ Igi 


Missíónar-verk séra Rúnólfs Marteinssonar o. s. frv. •' 15_16 

séra Odds V. Gíslasonar. jg 

Kirkjur Lincoln-safnaðar og Selkirk-safnaðar. (Myndir af þeim kirkj. 

um í Marz-blaðinu). jg 

Heimkoma séra Friðriks J. Bergmanns. 32 

Missíónar-verlc séra Jóns J. Clemens. g 4 

Embættismenn kirkjufélagsins — fólkstal — skólasjóðr... 80 

Leiðrétting. IIJ: 

,, rilraun" á Gimli býðr kirkjuþingsmönnum. nI 

Mikleyjarkirkjan . II2 

Séra Jón J. Clemens. II2 

Sigrbjörn Asvaldr Gíslason... Icg _ I2D 

Nauðungar-yfirlýsing. I2 g 

Kennarinn ísl. á Wesley College. I2 6_127 

Skrifari kirkjufélagsins vestr á Kyrrahafs-strönd . I2 y 

Séra N. Steingrímr Þorláksson þjónar í Pembina og Grafton. 127 

Gunnlaugr W. Jónsson .. I2 y 

Gjörðabók kirkjuþingsins.. I2 g 

Séra Hans B. Thorgrímsen kominn til vor. I44 

Missíónar-prestr kirkjufélagsins, sem nú er. X55_ I5 y 

,,Verði ljós! “ minnist á prestaskort vorn. xgy I5 8 

Út úr ríkiskirkjunni í Danmörk. x 5 g I5g 

Islendingar £ Chicago-prestaskólanum. xg 0 

Meira um missíónar-verk séra Jóns J. Clemens. xy 4 _jy 5 

Arslokahátíð sunnudagsskóla Fyrstu lút. kirkju £ Winnipeg. 175—176 

Islenzkir nemendr á Wesley College. x^g 

Skólasjóðr kirkjufélagsins—skýrsla yfirskoðunarmanna. 191—192 


Bókagjafir.... .g 4 _ I2g> IQ2 


Kirkjuþings-auglýsing. 








































iimeiniitgtn. 

Mánaðarrit til stuðnings Tcirlcju og kristindómi ídendinga. 
gefið út af hinu ev. lút. kirkjufélagi fsl. í Vestrheimi. 



RITSTJÓRI JÓN BJAXNASON. 


16. árg. 

WINNIPEG, MARZ 1901. 

Nr. 1. 


Jesús í Getsemane. 

SÁLMR EFTIR SÉRA VALDEMAR BRIEM 
út af Matt. 26, 36—16 (Mark, 14, 32—42; Lúk, 22, 39—46). 



(Lag: Hvad heflr þú, minn hjartkær Jeati, brotid?). 

1. Aö hugsa sér ]?a8, drottinn dýröar ranna, 
aö dauöans angist varzt þú hér aö kanna, 
en aftr mig, j?aö dauöans duftiö veika, 
svo dátt mér leika. 

2. þú stiginn varst úr himinsölum háum, 

en hlauzt aö krjúpa’ aö jaröarbeöi lágum, 
svo mig þú upp úr ánauö heimsins reistir 
og endrleystir. 

3. þú einn í myrkri lengi varzt aö líöa, 
þú ljósiö heimsins yndislega’ og blíða, 
svo gleddist eg í háum ljóssins höllum 
meö hólpnum ölium. 

4. þín sál varö hrygg og sorgmœdd allt til dauöa, 
er sárt þú kenndir allra mannkyns nauöa, 

svo fögnuö eg og sannan sigr híyti 
og sælu nyti. 

5. þú þrisvar sinnum baöst þinn fööur blíöa, 
að bikar þessi mætti hjá þór líöa. 




2 


Eg þúsund sinnum þess hef líka beöiö 
og þannig kveöiö. 

6. ,,Ef kostr er“, þú bœttir við, hinn blíöi, 

,,eg bikar þessi kýs að hjá mér líði. “ 

þeim bljúgum gleymi’ eg bœnarorðum þínum 
í bœnum mínum. 

7. þú baðst: ,,Ei verði vilji minn, ó, faðir, 
en vilji þinn“, svo heitt þú andvarpaðir. 

Að vilja guðs ei vilja minn eg hneigi, 
það vil eg eigi. 

8. þú, Jesú minn, þú stóðst í hörðu stríði, 
en styrk þér veitti faðir þinn hinn blíði. 

Svo styrk þú fnig í stríði hörðu mínu 
með stríði þínu. 

9- þar Ijós þú sást í dauðans dimma skugga, 
þig drottins engill sendr var að hugga. 

Mér engil send að styrkja mig og styðja, 
að stríða’ og biðja. 

10. þú baðst svo heitt, þú grœðarinn minn góði, 
að grundin jafnvel draup af þínu blóði. 
þíns dreyrasveita döggin varma’ og bjarta 
mér drjúpi’ á hjarta. 

11. Ó, drottinn minn, í dauðasveita mínum 
þú dreyp á mig úr lífsins bikar þínum. 

Sá dýrðarinnar gleði- bikar blíði 

ei burtu líði. 


Langafastan. 

Tíðaskifti kirkjuársins, þau er að meira eða minna leyti 
eru ráðandi í lútersku kirkjunni, er æfa-gömul. þau urðu til 
snemma á fornöld kristninnar. Trúartilfinning hinna forn- 
kristnu kynslóða réð upprunanum. Og uppruninn var ná- 
knýttr við hina heilögu persónu mannkynsfrelsarans sjálfs. 
Fýrst kotn til greina píslarsaga hans og dauði. Jesús á kross- 



ferlinum. Jesús líöandi og deyjandi. Friöþægingarfórnin ó- 
umrœóilega, sem hann bar fram mannkynssyndarinnar vegna. 
þaö var hin mikla meginhugsan trúarinnar, er fram leiddi 
hina há-alvarlegu, heilögu föstutíö, sem næst þeim tíma á ár- 
inu, er hann, guös eigin elskulegr sonr, gekk píslir sínar í 
gegn um. Hún var stutt fyrst, sú föstutíð, en smálengdist og 
varð loks langafasta, og um leið móðir allra kirkjuárstíðanna 
hinna 

þaö uröu tíðaskifti um þvert og endilangt brezka ríkið, 
þegar Victoría drottning skildi við. það kom nokkurskonar 
föstutíð yfir lönd og lýði þess ríkis þá. Og sú föstutíð er ekki 
alveg út runnin enn. Hví skyldi þá ekki eitthvað líkt, enn þá 
meira, óendanlega miklu meira, koma fram f kristna heimin- 
um, þegar menn á ári hverju nálgast þann tímans punkt, er 
Jesús, hinn algóði konungr himins og jaröar, fórnaði sjálfum 
sér syndugra manna vegna í hinni miklu heilögu píslarsögu ? 
Ekkert sýnist eölilegra og sjálfsagðara en það. 

Föstutíðin þessi með þeim sérstaka kirkjulega boðskap, 
sem henni heyrir til, minnir oss alla á það, að það sé heilög 
skylda vor að þakka fyrir krossinn, ekki að eins kross Krists, 
heldr líka kross lærisveina hans, vorn eigin kross. Sárar og 
hræðilegar eru krosstíðirnar á mannsæfinni ávallt, stundum 
óumrœðilega sárar og hræðilegar. það segir fastan. En 
beztu og blessunarríkustu tíðirnar hafa það ávallt verið á æfi 
lærisveina Jesú. það segir fastan líka. Hví skyldi ekki öll- 
um kristnum mönnum þykja vænt um þá kirkjuárstíð, sem 
heldr svo skýrt þeirn dýrmæta sannleik á lofti ? Sá siðr, að 
hafa sérstaka árstíð til setta til þess að halda uppi píslarminn- 
ing Jesú og láta þá tíð vera svo langa, láta meir bera á henni 
en nokkurri annarri kirkjuárstíð, hann ætti ágætlega að geta 
stutt að því, að kristið fólk fái skilið, hvað það er í guðs orði, 
sem aðal-áherzlan liggr á, hvað er meginmál kristnu trúarinn- 
ar æfinlega: Jesús krossfestr, og í annan stað, hvað aðal- 
atriðið er í lífi lærisveinanna : það, að þeir afneiti sjálfum sér, 
taki á sig krossinn og fylgi svo á eftir frelsaranum. 

Marg-oft ber það við í lífi manna, að mótlætið, kross- 
inn, sorgin kemr svo hart við þá, að þeir geta hvorki neytt 



4 


svefns né matar. þær föstutíöir á mannsæfinni veröa einatt 
aö sannkölluðum langaföstum. Aö almenningr sé aftr og aftr 
af kirkjunni minntr á þær sáru raunatíðir—það ætti að vera 
alveg sjálfsagt. En umfram allt hœfilegt og eðlilegt, að það 
sé gjört í sambandi við friðþægingarpíslir frelsarans, fyrir þá 
sök, að þaðan kemr guðleg blessan streymandi út yfir gjörvallt 
böl mannlegs lífs, blessan, sem ummyndað getr hverja einustu 
böltegund, gjört hana að himnesku náðarmeöali, er þakka má 
fyrir af hrœrðu hjarta í Jesú nafni. — þótt vér ekki í bókstaf- 
legum skilningi föstum á þessari kirkjuárstíð, sem nú er yfir 
oss að líða, fremr en á öðrum tímum, látum þó nafnið ,,langa- 
fasta“ lifa hjá oss, eins og heilagt merki til þess að minna oss 
á kross Jesú og kross lærisveinanna að fornu og nýju, og þá 
um leið knýja oss til kristilegrar trúaralvöru. 


Hin ,,hærri kritík“. 

Eftir JÓN Bjarnason, ritstjóra ,,Sam.“ 

Málið um hina svo kölluðu ,,hærri kritík“ er nú komið á 
dagskrá í íslenzku kirkjunni. Séra Jón Helgason, kennari við 
prestaskólann í Reykjavfk, hefir hleypt því á stað með ýmsum 
greinum í blaði sínu ,,Verði ljós!“ og enn fremr með fyrir- 
1 ;stri þeim, er hann flutti á synodus í sumar sem leið um 
Mósesbœkrnar og síðan var undir eins prentaðr í Tímariti ís- 
lenzka bókmenntafélagsins. það, sem síðast hefir til hans 
heyrzt í þá átt, er í ritdómi hans um fyrirlestr séra Björns B. 
Jónssonar um guðlegan innblástr heilagrar ritningar, þann er 
prentaðr var í ,, Aldamótum“ ix. Og út af þeim ritdómi hefir 
nú séra Björn byrjað á því að skýra málið frá sínu sjónarmiði 
hér í ,,Sam. “ Einnig hefir séra Friðrik J. Bergmann látið 
til sín heyra um biblíukritíkina nýju, fyrst í stuttri ritstjórnar- 
grein í ,, Aldamótum“ frá því í hitt hið fyrra um leið og ritgjörð 
séra Björns birtist þar, og síðan í lengri grein í síðasta árgang- 
inum. Auðsætt er það öllum af því, er þeir séra Jón Helga- 
son og séra Björn B. Jónsson hafa þegar látið til sín heyra 
opinberlega um þetta þjblíur^nnsókpa-mál, að skoðanir þeirra 


5 


á því efni fara í mjög gagnstœöar áttir. Aö því er snertir rit- 
stjóra ,,Aldamóta“, þá hallast hann fremr aö skoðan séra 
Jóns, en fer þó hœgt og vill, aö menn kirkjunnar flýti sér ekki 
aö trúa hverju nýmæli, sem kemr úr þeirri átt, eins ogþað 
væri fullkominn guölegr sannleikr. 

þó að eg nú fari aö myndast við að leggja hér orð í belg 
með, þá veit eg, að á því verðr lítið að grœða. Helzti gróð- 
inn verðr það, aö lesendr ,,Sam. “ fá hér að heyra þá játning 
mína, að eg er alls ekki bær um það að dœma, hvort þessir 
menn, sem í biblíurannsóknum sínum hafa komizt að þeirri 
vísindalegu niðrstöðu, er séra Jón Helgason heldr fram, hafa 
í aðalefninu rétt eða rangt fyrir sér. það vantar stórkostlega 
mikið á, að eg hafi þann lærdóm, sem til þess útheimtist að 
geta fellt nokkurn skaplega rökstuddan dóm um það mál. En 
eg má þá líka til að segja meira, — segja það, að hvorki séra 
Jón Helgason né neinn annar íslendingr, sem nú er uppi, 
hefir heldr nógu mikla þekking á þessum sérstöku biblíufrœð- 
um til þess að geta komið þar fram sem áreiðanlegr dómari. 
Menn geta sagt, hvað sér virðist sennilegast, en meira ekki. 
því það er mjög fjarri sannleikanum, að þeir allir, sem nú á 
tímum hafa bezt vit á, samsinni því, að kenningar þær, sem 
séra Jón Helgason hefir eftir hinum ýmsu lærðu mönnum unr 
tilorðning Mósesbókanna og annarra gamla testamentis rita, 
sé óyggjandi niðrstaða hinna vísindalegu rannsókna. Og 
meðan svo og svo margir hálærðir guðfrœðingar eru uppi í 
heiminum, sem frá vísindalegu sjónarmiði mótmæla þeirri 
niðrstöðu í kröftugasta máta, þá er varlegra fyrir hina alla, 
sem tiltölulega í samanburði við þá eru lítið lærðir, að forðast 
öll stóryrði. Séra Jón Helgason hefir farið of geyst á stað í 
þessu máli. það getr verið, að skoðanir þær á gamla testa- 
mentinu, sem hann heldr fram, verði að ýmsu leyti ofan á í 
kirkjunni seinna meir. Að öllu leyti verðr það víst aldrei. 
En lang-líklegast, að meginið af þeim deyi út á líkan hátt og 
svipaðar skoðanir á nýja testamentis bókunum, sem bar svo 
mikið á meðal guðfrœðinga um miðja öldina síðast liðnu, eru 
nú nálega með öllu út dánar. það er bezt, að vera ekki of 
bráðr á sér með staðhœfingar, hvorki með né móti. 



Stórkostlega mikiö hefir lærÖustu frœöimenn vora greint 
á um það, á hvern hátt sum hinna ágætustu forn-íslenzku rita 
sé til oröin. Og sá ágreiningr heldr vitanlega enn áfram. 
Meðal nútíðar-málfrœðinganna og sagnfrœðinganna íslenzku, 
þeirra er mest-alla æfi sína hafa verið að eiga við vísindalegar 
rannsóknir því máli til skýringar, eru skoðanirnar mjög skift- 
ar, —t. a. m. um það, hve nær og hvar Eddu-kvæðin gömlu 
hafi orkt verið, á hvern hátt Sturlunga saga hafi fengið sína 
núverandi mynd, hvað mikið af konungasögunum norsku sé 
upphaflega frá Ara þorgilssyni, föður íslenzku sagnfrœðinnar, 
að hve miklu leyti Njáls saga sé ritverk saman sett af fleiri 
minni frumsögum, hvort kynja-þjóðsagnirnar um Gretti í sögu 
hans sé útlendar eða al-íslenzkar að uppruna, o. s. frv. Væri 
nú nokkurt vit í því, að þeir af oss, sem að eins höfum meiri 
eða minni nasasjón á þessum fornu frœðum þjóðar vorrar, 
fœri að gjörast dómarar í þessu vandasama ágreiningsmáli 
,,lærðu“ mannanna, staöhœfa, að það, er sumir þeirra halda 
fram, sé óyggjandi sannleikr, algjörlega viðrkennd niðrstaða 
hinna w'sindalegu rannsókna, en taka alls ekkert tillit til 
kenninga hinna mannanna, sem fara í gagnstœða átt ? En ef 
í slíku athœfi væri ekkert vit, hve miklu fremr væri það þá ó- 
vit af oss að gjörast dómarar um það, hvort kenningar þær um 
tilorðning hinna ýmsu gamla testamentis rita, sem séra Jón 
Helgason heldr fram og hefir eftir ýmsum hebresku-frœðing- 
um á þýzkalandi og víðar, sé vísindalega sannaðar eða ekki. 
því við það mál er margfalt erviðara fyrir oss að eiga en hitt. 
Gamla testamentis tíðin liggr oss svo afar fjarri, þar sem sú 
tfð, sem fornritin íslenzku eru við knýtt, er í samanburði viö 
hina tíðina svo undr nálæg. Og í annan stað er tunga sú, er 
þessi síðar nefndu rit eru skrásett á, að mestu leyti móðurmál 
vort, þar sem gamla testamentið hins vegar er ritað á þeirri 
tungu, sem er oss svo afar fjarskyld og örðug viðreignar. 
þekking alls þorra nútíðarguðfrœðinganna í heiminum á 
hebresku, þeirra er þó hafa í skóla lært nokkuð í því tungu- 
máli, er svo lítil, svo fátœkleg og takmörkuð, að þar getr ekki 
verið að rœða um neina sjálfstœða skoðan á ágreiningsefni 
hinna lærðu gamla testamentis frœðinga. Hr, Haraldr Ní- 



elsson, höfuðmaörinn í því að bœta íslenzku þýðinguna á 
gamla testamentinu, er vafalaust lang-mesti hebreskufrœð- 
ingrinn, sem komið hefir fram meðal íslendinga bæði að fornu 
og nýju. En þrátt fyrir þá yfirburði, sem hann hefir fram 
yfir alla aðra vorrar ]?jóðar manna, er þó lítt hugsanlegt, að 
hann — jafnvel hanr. — sé svo vel að sér í þeirri sérstöku 
frœðigrein, að hann sé fœrari að dœma um, hvað rétt sé í 
biblíu-kritíkinni nýju, heldr en eg og mínir líkar um ýms á- 
greiningsmál lærðu mannanna hinum forn-íslenzku bókmennt- 
um viðvíkjandi, sem þegar hefir verið bent á. 

Biblíukritík sú, er hér er um að rœða, á rót sína að rekja 
ekki til trúaðra guðfrœðinga, heldr vantrúaðra, lærðra manna, 
er afneituðu öllu þvf, sem vanalega er kallað yfirnáttúrlegt 
í kristindóminum. þess ber vel að gæta. Biblíurannsókn 
slíkra manna er ekki sennilegt að nokkurn tíma geti orðið 
óhlutdrœg. Og þó að ýmsir, jafnvel margir, trúaðir guð- 
frœðingar hafi aðhyllzt ályktanir þeirra, þá er það þó engin 
fullnaðarsönnun fyrir því, að sannleikrinn sé aðallega þeim 
megin. Guðfrœðingarnir hafa marg-oft komizt í gönur, og 
svo getr vel verið enn, að því er þetta mál snertir. 

En eitt ætti allir að geta skilið : það, að trúin á guð- 
legan innblástr biblíunnar getr ekki lengr staðizt í neinni 
þeirri mynd, sem að undanförnu hefir verið ráðandi í kirkj- 
unni, svo framarlega sem kenningar þær, er séra Jón Helga- 
son hefir haldið fram um tilorðning bókanna í gamla testa- 
mentinu, skyldi verða ofan á. Og þá hlýtr það að vera hei- 
lög skylda þeirra allra, sem fylgja vilja fram þeim kenningum, 
að gjöra almenningi skýra grein fyrir því, að hverju leyti ritn- 
ingin sé guðinnblásin bók, nema því að eins, að það trúar- 
atriði eigi með öllu að falla niðr. Og sé það tilætlanin, þá 
þarf líka að segja frá því opinberlega. 

það má búast við, að eigi svo fáir af íslenzku prestunum 
aðhyllist skoðanir þær á biblíunni, sem séra Jón Helgason 
heldr fram. Og það má búast við því einnig, að stœrra eða 
minna brot af leikmannalýð vorum taki við þeim skoðunum. 
það þýðir trúarlega tvískifting ekki svo litla í kirkju þjóðar 
vorrar. því vafalaust halda þó all-rnargir gömlu trúnni sinni 



8 


á biblíunni í lengstu lög, sem eftir því, er miör góögjarn- 
lega er aö oröi komizt í ,,Veröi ljós!“ (síöasta ári, bls. 175), 
myndi þá stafa af því, aö þeir vildi ekki sannfœrast láta. 
Slík tvískifting myndi veröa enn meiri en aðskilnaðrinn á 
milli hinna ýmsu kristnu kirkjuflokka, þeirra allra að minnsta 
kosti, er prótestantiskir kallast. það er slæmt, að öðru eins 
þrætuepli skuli vera kastað inn í íslenzku kirkjuna nú, þegar 
verst gegnir, nú þegar mest lá á, aö trúaör lýðr hennar héldi 
allr saman. 

Ekki fæ eg annaö séö en aö þeir menn, sem bíta sig 
fasta í þessari nýju skoðan á biblfunni, standi ákaflega illa að 
vígi í baráttu sinni gegn hinum ýmsu trúarflokkum nútíðar- 
innar, sem andstœðir eru játningarritum lútersku kirkjunnar, 
en vilja þó í hjartans alvöru kristnir vera. þegar ekki á lengr 
að duga að vitna til *þess, er ritaö stendr í ritningunni, sínu 
máli til sönnunar, og allt á aö vera komið undir ,,trúarmeð- 
vitundinni" eöa hinni persónulegu trúartilfinning, )?á er ná- 
kvæmlega sama lagið komiö á eins og í hópi andstœðinganna, 
sem veiða það út úr guðs oröi, sem er við þeirra skap, safna 
því í sinn sjóð og halda því fram sem fullkomnum kristindómi 
og heilli biblíu, en kasta hinu öllu, sem fer í bága við skoð- 
anir þeirra, útbyrðis eöa virða það vettugi. 

það er veriö aö eiga við endrskoðan og umbót á íslenzku 
biblíu-útleggingunni nú í Reykjavík. Séra Jón Helgason er 
því fyrirtœki hjartanlega hlynntr, enda að því er oss skilst 
vinnandi sjálfr þar með, að því er nýja testamentið snertir. 
það er vel gjört af honum. En meö þeirri skoðan á gamla 
testamentinu, sem hann leggr svo mikið kapp á aö út breiða, 
gæti manni virzt, aö ekki hafi sérlega mikið legið á þvf biblíu- 
þýðingarverki. Hér ein er mótsögn. —I annan staö líkar hon- 
augsýnilega lakar hinn nýi barnalærdómr eftir Klaveness, sem 
aö mestu leyti hefir aðhyllzt biblíukritíkina nýju, en hinn 
eldri eftir föður sinn séra Helga heitinn Hálfdanarson, sem al- 
gjörlega aðhylltist hina gömla skoðan á biblíunni. Líka 
þetta er mótsögn. 

En setjum nú svo, aö vísindamönnunum takist aö sanna 
þaö til fullnustu, að uppruni gamla testamentisins og sérstak- 




















Kirkja Selkirk-safnaöar, 

































9 


lega Mósesbókanna sé allt annar en kennt hefir verió frá alda 
ööli í kirkjunni. þaö er þó vfst, að frelsarinn sjálfr á dögum 
sinnar jarðnesku holdsvistar gekk út frá sömu skoöan á þvf 
máli og kirkjan síðan stööugt hefir aðhyllzt. Eins og það 
einnig er vitanlegt, að sama skoðanin, sama trúin, var alráð- 
andi meðal Gyðinga á tímamótum hins gamla og nýja sátt- 
mála og löngu löngu áðr. Sé nýja skoðanin rétt, þá hefir Jesú 
þar skjátlazt. Og verðr víst ervitt að sannfœra almenning um, 
að það komi ekki í neinn bága við óskeikulleik meginmálsins 
í kenning hans. það getr tekizt, og tekst vafalaust, ef nýja 
skoðanin á gamla testamentinu reynist sönn. En meöan slík 
fullnaðarsönnun hefir ekki fengizt er að minnsta kosti óþarfi 
aö hætta trú alþýðu á áreiðanlegleik Jesú út á þann hála ís. 
Auðsætt er og, að hafi Jesús að ósekju getað haft skakka 
skoðan á gamla testamentinu, þannig, aö sú skoðan ekki að 
neinu leyti hafi þurft að rýra sannleiksgildi boðskapar hans, 
þá ætti lærisveinum hans, líka á þessari tíð, að vera óhætt að 
lifa í sömu skökku skoðaninni. Og þess vegna. fjarri því að 
vera neitt áríðanda fyrir framtíöarvelferð kristninnar að koma 
nýju skoðaninni að, þótt hún á endanum kunni að reynast 
hin rétta. 


Nokkur orð um ferminguna. 

Eftir séra N. Steingrím Þorláksson. 

(Pramhald.) 

I skfrninni kemst barnið í náðar-samfélag við drottin og 
verðr limr kristilegrar kirkju. Kirkjan á svo að annast um 
það sem lamb drottins og lim sinn. Ef hún vill vera trú 
köllun sinni og drottni sínum og hlýðin anda þeim, sem í 
henni er verkandi, þá verðr henni ekki unnt að láta sér 
standa á sí ma, hvort barnið skírða, einn meðlimrinn sinn, 
vaxi upp sem lifandi limr eða visni og deyi. Ef limið, sem á 
Kristi er gróðrsett í skírninni, á að lifa, má ekki með vanhirð- 
ing stöðva lífsrásina úr stofninum út í limið. Kirkjan heimt- 
ar það því af sjálfri sér samkvæmt því andans lögmáli, sem 
í henni er ráðanda, að þau andans lífsöfl, sem hún ræðr yfir, 



to 


flytjist, eftir því sem unnt er, til allra meölima sinna, smárra 
og stórra. Að þetta geti orðiS þarf að vera markmið hins 
kristilega barnauppeldis af hálfu foreldra barnanna og kristin- 
dóms-menningarinnar í kristnu skólunum og hjá prestinum ; 
því kirkjan leysir þetta verk sitt af hendi, sálargæzluna og 
hirðinguna á barninu, í gegn um þessa þjóna sína, hin kristnu 
foreldri, hina kristnu skóla og prestinn. Hér þarf því að vera 
samvinna. Allir þessir þjónar drottins og kirkjunnar verða að 
vinna saman að því, aö barnið fermist , styrkist og staðfestist 
í skírnarnáSinni. Á heimilinu á barnið stööugt að vera að 
fermast. I sunnudagsskólanum á það að fermast. Hjá 
prestinum á það að fermast. 

þegar barnið gengr til prestsins, þá gengr það ekki aðal- 
lega til ,,spurninga“ eða ,,yfirheyrslu“,— rétt eins og prestr- 
inn ætti aðallega að komast eftir því, hvort barnið ,,kunni“ 
eða hafi ,,lært“ lexíuna sína, heldr gengr barnið til prestsins 
til þess að staSfestast. Prestrinn á aðallega að hjálpa barn- 
inu, svo það sjálft verði sér þess meðvitanda, hvað það hafi 
eignazt og hvað það eigi í skírnarnáðinni, hvers barn það sé, 
og hvernig það þurfi að lifa, svo það glati ekki þessari náð 
sinni, mestu auðlegð sinni, hinu guölega barna-lífi sínu og 
barna-rétti. þá er hann að ferma barnið, staðfesta það í 
skírnarnáðinni. Um þetta eiga líka kristnir barnakennarar 
og sunnudagsskóla-kennarar að hugsa. Og ætti engin hugsun 
að vera nokkrum foreldrum helgari né að vekja hjá þeim 
einlægari áhuga en það, að þetta gæti orðið, að börnin þeirra 
gæti þannig fermzt í anda og sannleika. það ætti að vera 
samvinna hér, og mætti búast við henni. En er það samvinna, 
ef foreldrunum stendr á sama, þótt að eins fermingar-nefna 
komist á? Er það samvinna, ef þau biðja ekki fyrir barninu 
sínu né hjálpa aö neinu öðru leyti til þess að það ferm- 
ist í raun og veru ? Er það samvinna, ef þau láta ekki barnið 
sjá það og finna til þess, að þau afneita því, sem það á að af- 
neita, og játa það, sem það á að játa, heldr láta barnið hafa 
það fyrir augunum á sér, að kristindómrinn þeirra er kaldr, 
dauðr, tómr steingjörvingr ? 

það hefir verið sagt, að fyrsta biblía barnanna sé foreldr- 



arnir. þau sé spjaldiö, sem börnin læri fyrst aC lesa á um 
guð. þar læri þau fyrst aö þekkja stafina í nafni guös. En 
ef nú í þessari biblíu barnanna, á þessari opnu, sem liggr fyrst 
fyrir augum barnsins, er ekkert um guö, ef allt, sem ætti aö 
segja frá guöi, er tóm eyöa, ef þaö, er upphaflega stóö á 
spjaldinu, hefir veriö þurrkaö út eöa margstrikað yfir þaö, 
eða ef það, sem stendr þar um guö, er svo ljótt, svo afskræmt, 
svo fráfælanda, aö barniö fær óbeit á guöi og hrekkr burt frá 
honum, — myndi þá vera samvinna ? Eru foreldrarnir þá aö 
vinna að því, aö barnið þeirra fermist í anda og sannleika ? 
Eru þau ekki einmitt aö ,,ferma“ barniö út úr samfélagi viö 
guð, en inn í heim guðleysisins og dauöans ? 

Svo er fermingarathöfnin sjálf, sem fram fer viö opin- 
bera guðsþjónustu. Aöalatriðiö þar er trúarjátning barnsins. 
þaö játar hina kristnu trú, trú kristinnar kirkju, trúna, sem 
það hefir skírzt og upp alizt í. þaö segir : ,,Já, eg trúi, aö 
guð sé faðir minn, aö Jesús Kristr sé frelsari minn, og heilagr 
andi helgari minn. “ Barniö játar engu ööru en því, sem 
hver kristinn maör játar og verðr aö játa, ef hann á aö teljast 
meö kristnum mönnum. Barnið kemst ekki hjá því aö játa 
þetta meö því að fermast ekki, ef þaö á annað borö vill vera 
kristinn maðr. Eini vegrinn til að komast hjá kristinni játn- 
ing er að játa, aö maðr vilji ekki vera kristinn, eins og eini 
vegrinn til aö komast hjá þvf aö lifa er aö taka af sér lífið. — 
En svo er afneitauin : ,,Eg afneita djöflinum“ o.s.frv. Er 
nokkuð út á hana að setja ? Eöa er hún viðbót, sem ekki til- 
heyrir kristilegri játning? Fjarri því. Hún felst einmitt í 
hverri kristilegri játning. þótt ekkert væri sagt í þá átt meÖ 
munninum, hlýtr hjarta þess, sem gjörir kristna játning, aö 
segja þaö. Atriöið er tekið fram og áherzla lögö á það til 
þess að minna á, að þaö sé óaðskiljanlega sameinað kristinni 
játning. það snýr sér vitanlega enginn í sannleika til guös, 
nema hann á sama tíma snúi sér frá hinutn vonda og öllu illu. 
Kristinn maðr getr ekki þjónað tveimr andstœöum herrum. — 
þá er heitiS: ,,Eg vil standa stööugr allt til æfiloka'*. Sumir 
hafa á móti því. Segja, aö barnið lofi þar því, sem því sé um 
megn. Hugsa, aö tekizt geti að vera kristinn, án þess nokk- 



12 


Urt þvílíkt loforð sé gefi 5 . Hraparlegr miskilningr ! Vitan- 
lega er unnt að vera kristinn án þess loforðiö sé gefið opin- 
berlega ; en óhjákvæmilega verðr kristið hjarta að gefa }?að ; 
því það felst í afneitaninni og trúarjátningunni, svo framar- 
lega sem hvorttveggja kemr frá hjartanu. það er því barn- 
inu um megn í sama skilningi og allr kristindómrinn er því 
um megn. Væri það barninu um megn að lofa þessu, þá 
væri það barninu urn megn að gjöra þessa játning: ,,Eg vil 
vera kristið barn. “ Ef það getr sagt það í hjartans alvöru, 
þá er það sannarlega ekki hugsan barnsins, að það vilji vera 
kristið að eins þann daginn, sem það gjörir þá játning eða 
næstu dagana á eftir. Vitanlega ekki. því kemr ekki til 
hugar annað en að vera það æfinlega, alla sína daga. Hugs- 
um oss móður, sem spyr barnið sitt: ,,þykir þér vænt um 
mig, barnið gott ?—,,]á, elsku-mamma mín“, segir harnið.— 
,,Viltu þá vera mér hlýðið barn?“ — ,,Sjálfsagt, mamma 
mín !“■—,,Hvað lengi ætlar þú þá að láta þér þykja vænt um 
mig og vera mér hlýðið ?‘‘ — ,,Æ, mamma, hví spyrðu svona? 
þú veizt, að mér mun æfinlega þykja vænt um þig og að eg 
vil æfinlega vera þér góður. “ — Segið mér nú : Væri ekki 
þessi játning barnsins eins sönn fyrir það, þótt barnið síðan 
óhlýðnaðist móður sinni í einhverju? Ogþœttiekki móðurþess 
jafn-vænt um þessa játning barnsins fyrir það, þótt hún viti 
vel, eins og hver móðir veit, að barnið muni sjálfsagt í ein- 
hverju brjóta á móti henni, þegar hún er viss um, að hún á 
elsku barnsins síns? — Hún fullvissar barnið sitt um það með 
því að kyssa það. Myndi guð þá vera minni en móðirin, — 
hann, sem þekkir oss margfalt betr en nokkur móðir þekkir 
barnið sitt ? Vissulega þykir honum vænt um játning vora, 
þegar hún kemr frá hjartanu, og þá eins um heitið, sem vér 
gefum honum, og hann gefr oss í staðinn föðurkoss sinn, 
innsigli anda síns, þótt hann vel viti, að vér á einhvern hátt 
verðum brotlegir. því svo lengi sem hann á hjarta vort og 
hann sér, að það er einlæg löngun vor að vera honum hlýðin 
börn, þá á hann oss, vér erum hans, í náðarsamfélagi við 
hann, þótt véi brjótum þúsund sinnum á móti honum, annað- 
hvort af því vér vitum ekki betr eða vegna þess að viljinn til 



hins góða hjá oss er svo veikr. Enda sýnir einlægni hjartans 
og þaö aö hann á hjarta vort sig í því, aö oss stendr ekki á 
sama, er vér veröum brotlegir, heldr fær þaö á oss og vér snú- 
um oss til'hans meö bœn um náð — náð föðurlegrar fyrirgefn- 
ingar hans og náö anda hans, svo vér fáum lifaö sem hlýðin 
börn hans. 

þá er þýðing sjálfrar fermingarinnar fyrir fermingarbarn- 
iö. Myndi hún vera engin ? það hugsa sumir. En einnig 
þaö er vanhugsað. Eitt er víst : Hún gjörir játninguna og 
heitið barninu minnisstœtt. Hin helga og hátíölega stund 
gleymist ekki svo hœglega. þótt þykkt ryk virðist hafa lagzt 
ofan á allan þann helgidóm hjartans hjá sumum, og hann 
eins og horfið, líkt og borgir, sem fyrir eldsumbrot hafa verið 
grafnar undir ösku, þá lifir lengi í þeim helgidómi ofr lítill 
neisti hins helga elds frá altari drottins, sem síðar meir fer að 
loga og lýsa, þegar búið er að grafa öskuna ofan af. þá má 
ekki gleyma því, að hin opinbera játning barnsins, ef hún er 
einlæg, hefir trúglœðandi og styrkjandi áhrif á barnið sjálft. 
Hún verðr því trúarleg staðfesting. 

þá er og þess að minnast, að fermingin öll, fermingar- 
undirbúningr barnsins og fermingarathöfnin sjálf, á að vera 
barninu undirbúningr undir nautn heilagrar kvöldmáltíðar. 
Og er vafalaust það aðal-markmiðið, að leiða barnið inn að 
borði drottins svo undir búið, að hann þar sjálfr fái , ,fermt“ 
það. Ekki að það leiti sér þeirrar fermingar þar að eins í það 
skiftið, heldr komi þangað oft, svhj þ.ið iðulega og æ betr og 
betr fernrist við hans náðarborð af hans náð. 


Biblíufrœðin nýja. 

Eftir séra Björn B. Jónsson. 

II. INNBLÁSTRS-KENNINGIN. 

það er rangt og óafsakanlegt, sem séra Jón Helgason 
segir í ,,Verði ljós!“, að eg hafi í ,,Aldamóta“-ritgjörð minni 
haldið fram kenning 17. aldar guðfrœðinganna um innblástr 
ritningarinnar. Eg mótmælti einmitt þeirri kenning, en hélt 



4 

fram því, sem nú er kennt almennt í lútersku kirkjunni, full- 
komnum innblæstri (plenary inspiration). Eg skal síöar leit- 
ast viö að gjöra grein fyrir muninum á skoðan 17. aldar guð- 
frœðinganna og nútíðarkenning lútersku kirkjunnar. 

En áðr en lengra er farið álít eg nauðsynlegt að skýra, 
hvað innblástrinn er í sjálfu sér. 

Fyrst þarf maðr þá að gjöra greinarmun á opinberan og 
innblœstri. 

Opinberan er J?að verk guðs, að hann beinlínis birtir 
mönnum einhvern sannleika, sem mannsandinn ekki hafði 
áðr þekkt og ekki gat þekkt. 

Innblástr er það verk guðs, að hann varðveitir menn frá 
villu við að skýra frá opinberunum og skrá sögu hins sálu- 
hjálplega ráðs hans í frumtextum heilagrar ritningar. 

Ekki hefir allt það, sem skráð er í biblíunni, verið opin- 
berað af guði. pað má með sanni segja, að biblían innihaldi 
opinberan guðs. 

En allt, sem er í heilagri ritning, er innblásið. Sagan, 
sem sögð er í biblíunni, er sönn ; tal og athafnir mannanna, 
bæði góðra og vondra, og jafnvel satans sjálfs, er þar skráð 
rétt og áreiðanlega. Hinum helgu höfundum var leiðbeint 
svo af heilögum anda, að þeir gátu farið rétt með allt, sem 
þeir skýrðu frá. þetta nær til allrar biblíunnar, og því er rétt 
að segja, að öll biblían se guðs orð, en ekki að hún innihaldi 
guðs orð. 

það sýnist líka vera skynsamleg ályktan, að guð hafi 
gjört sérstaka ráðstöfun íyrir því, að opinberanir hans og fyr- 
irætlanir sáluhjálp mannanna viðvíkjandi yrði lagðar fyrir 
heiminn réttar og sannar, og sögulegu atriðin opinberunar- 
sögunni viðvíkjandi bæði á tíð gamla og nýja sáttmálans 
sögð og varðveitt áreiðanleg og óyggjandi. Og það er þetta 
verk, sem sjálfir biblíuhöfundarnir ávallt segjast vera að vinna. 

Ekki hefir því verið neitað algjörlega af talsmanni nýju 
biblíufrœðinnar á íslandi, að til sé innblásið guðs orð. En 
hann hneykslast mjög á þeirri kenning kirkjunnar, að öll 
biblían sé guðs orð. Ágreiningrinn sýnist vera mestr um 
]?aö efni. 



15 


Væri nú svo, að nokkur hluti biblíunnar væri innblásinn, 
en hitt alls ekki innblásið, J?á lægi næst fyrir að semja nýja 
biblíu, búa til nýjan kanon , sleppa öllum þeim bókum og 
bókapörtum, sem vafi er á að skýri rétt frá, en halda svo 
hinu sem ómenguðu guðs orði. En saga ,,hærri kritíkarinnar“ 
sýnir, að það myndi ganga nokkuð örðugt, því það er allt af 
verið á víxl að rífa sundr bœkrnar; sumir telja það ,,ekta“, 
sem öðrum virðist ótœkt; bók, sem er í góðu gildi í dag, getr 
verið fallin á morgun; og það, sem þeir telja óhafanda í dag, 
getr verið gott guðs orð á morgun. Svona hefir það gengið. 
þetta segi eg án þess að vilja gjöra lítið úr hinni ,,trúarlegu 
meðvitund“, sem sagt er að muni í þessu leiðbeína manni. 
Eg ber djúpa lotning fyrir trúarlegri meðvitund mannsins •—- 
vel að merkja: þeirri trúarmeðvitund, sem er verk heilags 
anda. 

En nú er oss kennt, að heilagr andi vinni náðarverk sitt 
(o: skapi trúarmeðvitundina) í sálum kristinna manna með 
náðarmeðulunum. Séra Helgi Hálfdanarson kennir í barna- 
lærdómsbók sinni, eins og allsstaðar er kennt í kristninni, að 
eitt náðarmeðalið sé einmitt guðs orð. Og hann segir oss, 
hvað guðs orð sé: ,,Guðs orð er allt það, sem guð hefir látið 
spámenn sína, son sinn Jesúm Krist og lærisveina hans til vor 
tala. “ Ef guðs orð er nú náðarmeðal, og ef það er satt, að 
heilagr andi vinni náðarverk sitt með náðarmeðulunum, eða 
með öðrum orðum, að náðarmeðulin sé verkfœri þau, sem 
heilagr andi vinnr með, og utan þeirra starfi hann ekki (venju- 
lega), er þá ekki eðlilegra að segja, að náðarmeðalið (t. d. 
guðs orð) verki trúarmeðvitundina, heldr en að trúarmeðvit- 
undin ákveði og velji náðarmeðalið ? Getr afleiðingin fyrir- 
fram ákvarðað orsök sína ? Er ekki meira vit í að segja, að 
verkfœrið búi til hlutinn, heldr en að hlutrinn smíði verkfœrið ? 

(Meira.) 


Séra Rúnólfr Marteinsson ferðaðist vestr til Alberta í haust allra 
seinast í Oktðber og dvaldi svo þar í íslendingabyggðinni út frá Tinda- 
stóls pósthúsi*) i nærri því tvo mánuði eða fram yfir jól. Söfnuðrinn ís- 
lenzki, sem þar er myndaðr og gekk inn í kirkjul'élagið á síðasta ársþingi 

*) I bókagjafa-kvittaninni í síðasta blaði ,,Sam.“ (bls. 208! stendr 
tvisvar : Tindastól, Assa. Þar á að vera Alta (Alberta) í staðinn fyrir 
■flasa (Assiniboia). 



i6 


þess (í Selkirk), heitir Alberta-sðfnuðr. Þennan tíma, sem séralRúnólfr 
þjónaði þeim söfnuði, prédikaði hann venjulega tvisvar á hverjum 
sunnudegi, til skiftis á ýmsum stöðum. Um jólin fermdi hann 21 ung- 
menni. 9 böx-n skírði hann, tók um 70 manns til altaris, og hélt líki'œð- 
ur yfir tveim látnum mönnum, er áðr höfðu greftraðir vei'ið. Albex'ta- 
söfnuðr sá að öllu leyti fyrir launum hans og ferðakostnaði. 

Eftir nýár fór séra Itúnálfr til Nýja íslands og tók svo að þjóna 
söfnuðum þeim þar, er sendu honum px-estsköllun í fyrra. Hann liefir í 
vetr aðsetr hjá foreldrum sínum að Keldhólum norðr frá Hnausa póst- 
húsi, en býst við með sumri komanda að setjast að á Mœri skamxnt fyrir 
norðan Gimli. 

Séra Oddr V. Gislason hefir á langaföstu ðndverðri farið í missíón- 
arferð til íslenzku byggðanna við Manitoba-vatn, og skömmu áðr til 
Keewatin, Ont., þar sem nokki'ar íslenzkar fjölskyldur erubúsettar. 


„Sameiningin 11 kemr í þetta sinn með myndir af tveim kirkjum, til- 
heyi'andi söfnuðum kirkjufélags voi's. Onnur myndin sýnir kii'kju 
Lincoln-safnaðar í Minnesota, í prestakalli því, er séra Björn B. Jónsson 
þjónar, — eins og hún er að innan. Hún var vígð 3. Des. 1899, og er 
henni lýst í ,,Sam.' 1 XIV, 10. Hin myndin sýnir kirkju Selkirk-safn- 
aðar að utan. Séx-a N. Steingrímr Þorláksson er þar px'estr. Sú kirkja 
var vígð í sumar. sem leið, meðan þar stóð á kirkjuþingi, 24. Júní 1900. 
Eu hr. Gestr Jóhannsson hefir lýst henni í ritgjörð þeirri sftir hann um 
sögu Selkirk-safnaðai', sem stendr í ,,Sam.‘ - XV, 8. 


Hr Jón A. Bl'óndal, 567 Elgin Ave., Winnipeg, er féhirðir ,,Sam.“ 


ilr. Magnús Pálsson, 305 Elgin Ave.. sendir ,,Sam.“ út. 


,EIMREIÐIN“, eitt fjölbre.vttasta og skemmtilegasta tímaritið á ís- 
íeuzku. Ritgjörðii', myndir. sögur, kvæði. Verð 40 cts. hvert hefti. 
Fæst hjá H. S. Bardal, J S Bergmann o. fl. 


,,ÍSAFOLD“, !ang-mesta blaðið a íslandi, kemr út tvisvar i viku allt árið; kostar 
í Ameríku $ 1 . 50 . Halldór S, Bardal, 557 Elgin Ave,, Winnipeg, er útsölumaðr 


,.VERF)I LJÓS !“—- hið kirkjulega mánaðarrit þeirra séra Jóns ííelgasonar 
og Haralds Níelssonar í Reykjavík — til sölu í bókaverzlan Ilalldórs S. Bardal 
í Winnipeg og kostar 60 cts. 


,KENNARINN“, mánaðarrit til notkunar við kristindómsfrœðslu barna í sunnu- 
daesskólum og heimahúsum; kernr út í Minneota, Minn. Argangrinn, 12 nr., 
kostar að eins 50 cts. Ritstj rri séra Björn B. Jónsson. Utg. G, B. Björnson 


,,SAMEININGIN“ kemr út mánaðarlega,l 2 nr. á ári. Verð í Vestrheimi: $ 1.00 
árg,; greiðist fyrir fram. —Skrifstofa blaðsins: 704 Ross Ave., Winnipeg, Manitoba, 
Canada. — utgáfunefnd: Jón Bjarnason (ritstj.), Friðrik J. Bergmann, Jón A.Blöndal, 
R inólír Marteinsson og Jónas A. Sigurðsson. 


PRBNTSMIDJA LÖGBERGS, — WINJ^IP&G. 




